







boa Ê ; oe a ” Ê ì 


GERDD O ALARNAU 


x Ŵ 
mw 


“ Mrs. Gwen. Williams; 
GWRAIG Y PARCH, EVAN WILLIAMS, 
Llaiu (Cbllgn, Sir Feirionydd, 

Mewn dull o ymddiddan rhwng Gwr a Gwraig; y naill, 
yn fyw, a'r llall yn farw. 

j — y 

1. Byn. 


RHINWEDDOL gangen lawen lân, 
Clyw alar gân wylofus, 
' A gwel fi'n gosod ger dy fron: 
me... Achwynion cwynion cofns>. 
Y 1 OBd pa mor anodd imi âdrodd MH 
“ Y braw a'r dolur blin a'm daliodd, ^^. Mn 
Waith colli cymarewyllysgar. i 
O mor angylaidd 'nawr yw 'ngalar, 
Och! beth a wnaf, mae dan fy mron 
Achwynion cwynion cynnar. 





3 Mi welais ddyddiau buaist tithau 
po Yn gyd-gyfranog o'm gofidiau, 
I... Gan ymaflyd yn fy ngofid, 
b Ac yn symyl yn ei symud : 
“ Ai gwiw i'th gymhell yma nawr, 
$ Ô Mewn oedfa fawr o adfyd, 
y'n 2. Marw. 
i; 


| Nid gwiw i chwi f'anwylyd mwyn 
8 Mor dweyd eich cwyn i'ch priod ; 
F Nid ydyw braich o gnawd ond gwan 
I'ch cynnal dan eich trallod. 

Er imi'n ddiddig dros ychydig, 
L,.'. . Gywir redeg mor garedig, | 


u A ; a r ' 
a Pan ddaeth yr angau glâs a'i glêddau i 
mhl 
î Tn w^ e'i er 















































ŷ 


/ ddechreu nod ei ddychryniadau, 

í" Ce's nerth i ymostwng tan ei law i 
Heb ddychryn braw nac ofnau. Wa 
Yr hwn a'm nerthodd pan y'm gwelodd i 
Mewn agwedd gyfyng, ac am cofiodd, ' 
All nerthu'ch gwendid chwithau hefyd, ' | 
A'ch gwneud yn gryf yn nghanol gofid : ŷ 
Yn siwr y gwn fod Duw'n ddilai 4 
Yn gystal a'i addewid, 


3. Byw. 


Ni feiddfa'i feddwl nad yw Duw 
Yn gystal a'i addewid ; 
Ond eisiau ffydd sydd arnai'n fwy 
U I edrych drwy fy nghofid ; j | 
| Ac eisiau meder o'r uchelder y 
I fod yn dawel yn mhob blinder, | 
A chael calon gwbl foddlon 
I lwyr anghofio pob trallodion, 
A nerth i fyw bob awr o'r dydd 


| Wrth reol a ffydd rasol. ww a 
Ond ffaelu'm eynnal dan fy ngofal cy 
Y mae fy mreichiau, nwydau anwadaÌ .Ŵ$ 
Y rhai sy'n wastad heb fy nghenad 


Fel môr terfysglyd, ynfyd, anfad, * LU 
Vn ffaelu dal mewn treial (rwm, > 
Wrth gofio'r cwlwm difrad. 


4. Marw. * ai 


Er ein gwahanu ni ar goedd, ; ^N 
Rhai unwaith oedd mor anwyl : be 
s Na lwfrhewch er hyny'n swrth, “i 
Ond glynwch wrth eich gorchwyl; 
A byddwch ddiwyd dros ychydig 
Yn ngwaith yr Arglwydd yn enwedig ; â 
Can's y mae gwobrwy annhraithadwy 
1'r rhai sy'n sefyll ar yr adwy. 
.. O pa mor ogoneddus fydd F^ 
“ Gwyliedydd canmoladwy! “EM 





3 o 


| 
| 

i Myfi ddywedais pan glafychais, 

4 Mi wn, mi wni bwy y credais ; 
|. / Ond O! mor lleied 'o'wn yn 'styried 

O'r fiìlfed ran rwy 'nawr yn weled 

| O'r mawr ogoniant sydd gan Dduw 
| ŵ Yn nghadw i'w ffyddloniaid. 


o 5. Byw. 


ŵ 'Rwy'n credu fod y nef yn llawn 
I*  ., O gyflawn berffaith hawddfyd ; 

” . Ond mae rhyw dristwch ar y llawr 
Bob dydd, bob awr, bob enyd, 


wn Mae nghalon inau yn llawn gofidiau 

| ì Yn nghylch fy mhìant, a chant o bethau, 
lod . A phob gofalon a threialon 

4 'Sy 'nawr yn gosod arnai'n gyson, 

FD Heb neb i gynal pen yr iau 


kw" ., Dan gyfyngderau mawrion, 
1 Och! b'ie mae'r undeb a'r ffyddlondeb, 
| | 'Rwyn cofio'r mwynder a'r cymundeb 


3 A fyddai felly yn dyfeddiant, 
Gynt yn deilwng at dy deulu. 
a3 Â oes genyt ti un serch na chwant 
At d'anwyl blant ond hyny ? 


6. Byw. 


Mae pob perthynas, blaen ac ol, 

Mh Naturiol wedi tori, 

FE At ffrwyth fy mru sydd ar y llawr 

b »*, Mae'm serch i 'nawr yn oeri; _ 

L Ond fel y d'wedais, mi a'u gorch mynais, 
df Er hyny yn rhwydd i'r hwn a'u rhoddes, 
| _ Ac 'rwy'n eu gadael dan ci ofal, 

8B? Mi wn eì fod yn byrion fugail, 

“ Mewn swcwr gwell na mam na tlíad, 





Mae'n well na gwlad na chenedl; 
Ond hyn 'rwy'n chwenych dd'wedyd wrthych, 
Gwrandewch ar lais eich tad yn ufydd, 
A byddwch ufydd, mwyn, a llonydd, 




















_ Fr a6wy law yr Iosu. 


Â 


Ac ymostyngwch dan ei gerydd, 
A cheisiwch fyw i Dduw a'i glod, 
Os mynwch fod yn ddedwydd. 


Uu. Byw. 


Och! fy anwylyd, ai ni cheir 
Ddim gosod gair o gysur, 
Yr hyn nid yw debygwn i 
Afreidiol i dy frodyr. 
Maeth frawd parchedig, denol, diddig 
Mewn erchyll adwy'n archolledig ; 
A'th ail frawd parchus, mwyn, haelionus, 
A'i aml eiriau mor alarus ; 
Ac yn yr unrbyw hiraeth taer 
Mae'th anwyl chwaer cariadus. 
A geir bellach mo'th gyfeillach ? 
Ni chawn weled un hawddgarach ? 
Neu ynte dyro, rwy'n dymuo, 
Rhyw air o gysur er ei geisio, 


. Tth geraint a'th gyfathrach glân, 
Sy'n gyfan yn dy gofio. 


8. Marw. 


Y cysur goreu dan yr haul 


'Yw bwrw'r draul yn barod, 


A cheisio cym'ryd Duw trwy ffydd, 
Cyn delo'r dydd i 'mddattod ; 
Yn awr mi wela nad oes yma 


“Er mwyn êi bonedd na'i anrhydedd ; 
Ond pawb eu rhanu 'nol ei rhinwedd, 
_. Wrth orsedd barn yr Iesu byw, 

Lle barna Duw'n ddiduedd. 


O mynwch fywiol ffydd effeithiol, 
A galwedigaeth enwedigol. 
Gwyliwch golli trwy hir oedi, 
Drbgaredd-Duw, a'i fawr dosturi, 
Rhac gweled nob o honoch draw 



















Fn 2 
i ; 


O 9. Byw. 
ï)y gynghor sydd o ddedwydd ddawn, 


Yn addas iawn, 'rwy'n adde' ; 
. / Er byny tristwch sydd bob cam 
4.| » * Wrth feddwl am dy ddoniau. 

6, — Dy garedigrwydd, a'th barodrwydd 
, / 4» O gynnorthwyo gwaith yr Arglwydd, 
(h^ Dy wên ennillgar, fwyn, gyfeillgar, 

a v Y ganghen wysgi, gymwynasgar 
Sy'n peri yn fynych yma a thraw 
|. 3. Argoelion braw a galar. 
|? , Dy gyd-gristnogion a'th gym'dogion 
A dywalltant ddagrau heilltion, 
| Wrth weled gosod yn y beddrod 
y Un oedd mor hynaws ac mor hynod, 
; 4 « * Ac mor ddefnyddiol yn ei lle, 
on! [a Fn hwyr a boreu'n barod. 


10. Marw. 


O! drosof fi na wylwch mwy, 
|” .. Mi euthum trwy'r Iorddonen ; 
'4.'” Ond byddwch wrol yn eich oes 
Ì I ddwyn y groes yn llawen ; 
,J«. Byd o helbul hyd yr ymyl 
”.  Ywr byd yma i'r bywyd anwyl; 
'] *” _ Cur ac adfyd sydd ynddo hefyd, 
l'w Gwagedd a gorthrymder yspryd ; 
Ond yma mae gorphwysfa'r saint, 
"4 Hwy genfydd faint y gwynfyd. 
| Ffarwel bleserau'r byd a'i bethau, 
Ffarwel geryddon o bob graddau, 
| A groeso bellach wlad ddedwyddach, 
. l. . A nefol Ganaan fil amgenach, 
“| a. Gerbron gorseddfaingo Duw a Christ, 
*l- | Ni byddaf athrist mwyach. 


. a ; Ll. Byw. 
O! Gwyn dy fyd mewn llwydd-fyd llawn 
y 


i pc 








6 






Och fi! na chawn ddod attat ; 

Er hyny boddlon wyf i fyw 

Nes peru Duw im” ddwad ; 

Ond, O! am lygaid ffydd i weled 

Yn mhob rhyw dristwch, er mor dosted 
Fod rhyw ddybenion doeth ac union 
Gan gywir chwyliwr bob gorchwylion ; 
Am hyn tra fyddwyf yma'n byw 

Rho'f iddo glod o'm calon: 

V Ond beth yw'r gwrthrych parod, purwyn 
U Ar rwn y gân sy yma genych 

o Mewn llawenydd gyda'ch gilydd ? 
Braidd na chlywn dy leferydd 

Yn mhlith yr holl angylion glân, 

Mewn nefol amen ufydd. 


12, Marw. 


Ni ddichon saint na seraph 
Ro'i i chwi'n wir ddisgryfiad 
O bethau nefol yn y glyn 
Y gallo dyn eu dirnad ; 
'Mae'r byd ysbrydol mor sylweddol, 
Nid megis cnwd o bethau cnawdol ; 
Mae pob diddanwch a hyfrydwch, 
A gwaredigaeth o bob tristwch, 
A pherffaith lawn fwynhâd cytun 
O Dduw ei hun a'i degwch ; 
Cael gwel'd yr Iesu fu'n ein prynu, 
Oen tirion, nawsaidd, yn teyrnasu 
Mewn parch a llwyddiant yn ddiffuant, 
A ninau'n medi ffrwythau haeddiant, 
Dros dragwyddoldeb, byth, Amen, 
Heb gynhen mewn gogoniant. 


13. Byw. 





Mae hyny yn wir yn gysur im', 
Pan b'wyf heb ddim diddanwch, 
Ac onide fy enaid gwan 
“.. . A soddai dan ei dristwch ; 



































aU 





A Ei geiriau grasol, doeth, a duwiol, 
? ,l, "* _ Sydd yn fy ngalar yn wastadol, 
« Î * ^Yrhaia ddwedodd pan glafychodd, 
| 'Trwy gynhorthwy 'r hwn a'i nerthodd. 
. '. Mae ymorphwysiad f'enaid trist 
| ., » Yn mreichiau Crist a'm nerthodd ; 
ee Ni che's i galon gwbl foddlon 
Erioed i farw hyd yr awrhon, 
|. Yn awr 'rwy megis yn hyderus 
“| _. Y caf fynediad gorfoleddus 
I'r wlad nefolaidd, weddaidd, wiw, 


4 l foli Duw yn felus. 
8 14. 
'Â 'Nid oes un gongl yn y tŷ 
ai 'Nas cefais i hi'n gweddio, 
^ " Dros ei theulu'n fawr ei chwant 


Âm lwyddiant aml iddo,; 
A hyn yw'n nghysur lan fy nolur 
'* .b ''. Fod gen i sail i gredu'n siwr 
| 'N , Ei bod hi'n gorphwys yn Mharadwys, 
*.P.'' Yn mhlith y seintiau goleu gwiwlwys, 
' Ac wedi gorphen ar ei thaith 
Sd A gwneud y gwaith yn gymhwys; 
; Ac er darfod ei chorph parod 

' Mewn gwely isel, gwael ei osod, 
"J^. _ Fe gyfyd etto'n wych oddi yno, 
“1” Ai duwiol enaid iw ail uno, 
^a Fel dysglaer gorph ein Harglwydd ni, 
' “| * Yn beraidd wedi ei buro. 


R 12. 
&), 4 B. | Oed Iesu Grist yw meddant hwy, 
Ï . Mil, saith cant dwy a thrigain, 
,* | *. A'i blwyddau hithau yn ddifreg 
yh. Oedd saith, a deg-ar-hugain. 













S 





Pan aeth yn sydyn i Lanuwchllyn, Ne 
I lawr i'r beddrod lawer byddin, a 
Nad oes obaith weled eilwaith, FWJ 
Un creadur cywir odiaeth, 

A ddichon esmwythâu fy mriw, 
Ond^r Arglwydd yw nghynaliaeth. hae o 
Cyfod f' yspryd, gwel fod gwynfyd ŵ, 
Ar ol cael yma adfyd ; 
Os cei bellach fywyd chwerwach, 
Cei'r rhif liosog yn felusach ; 

» Daw Barnwr f'enaid maes o law, 
—  Amhyny taw a grwgnach. 


gt 
Ŵ Ft; 


DIW EDD. 





y ' Argraffwyd gan M. Jones; Caerfyrddin. 


A 


y 






